














ભાગ ૦ ૩ 


૧ સાત .પૂંછડિયો ઉંદર 

૨ ખોલે તે બે ખાય 

૩ સો ના સાઠે 

૪ ચકી-ચકો 

પ કાગડો અને ઘઉંનો દાણો 
ટૂ જેગીડો વાટ જુએ 

છ કેક ખાષા 

૮ કરતા હો સો કીજીએ 


[] મૂહ્ય ૩. ૭-૫૦ 





- લેખક : ગિજુભાઇ બધેકા સજાવટ :આબિદ સુરતી ઉં પ્રકાશકનાં 
[] પ્રકાશક :આર. આર. શેઠની કંપની, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઇ ૪૦૦ ૦૦૨ તથા અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
[] પંરિષ્કૃત દ્વિતીય આવૃત્તિ ૧૯૮૯ [મુદ્રક : જયકર ઓફસેટ પ્રિન્ટર્સ શિવાકાશી - ૬૨૬૧૮૯ 


એક હતી ઉંદર. એને સાત પૂંછડીઔ હતી. 
એક વાર એની માએ એને નિશાળે મીક્લ્યો. 
નિશાળે છોકરાં ઉંદરની સાત પૂંછડીઓ જેઈ ને 
એને ખીજવવા લાગ્યાં - 

સાત પૂુંછડિયો ઉંદર, 

ભાઈ, સાત પૂંછડિયો ઉંદર | 

સાત પુંછડિયીો ઉંદર, 

ભાઇ, સાત પૂંછડિયો ઉંદર ! 

ઉદર તો રીતો 
ક્હે-શું કામ રડે છે? નિશાળમાંથી પાછી 
કેમ આવ્યી ? 

ઉંદર કહે - એં, એં, એં! મને ખધાં “સાત 
પૂંછડિયી ઉંદર”, “સાત પંછડિયી ઉંદર” કહીને 
'ખીજવે છે, 

મા ક્હે-કપાવી આવ એક પંછડી, જ 
સુતારને ત્યાં. ઉંદર તી સુતારને ત્યાં ગયો ને 
એક પૂંછડી કપાવી આવ્યો. ઉંદરને છ પૂંછડીઓ 
રહી. 

ખીજે દિવસે ઉંદર નિશાળે ગયી ત્યાં છોકરાં 
પાછાં ખીજવવા લાગ્યાં - 


રીતો ધેર આવ્યો, એની મા 


છ પૂંછડિયો ઉદર, 

ભાઇ, છ પૂંછડિયો ઉદર ! 

છ પૂંછડિયો ઉંદર, 

ભાઇ, છ પૂંછડિયો ઉદર | 

પાછો ઉદર તો ઊં, ઊં, ઊં, કરતો ધેર 
આવ્યી ને ઘંટી નીચે રિસાઈને બેઠો. એની 
મા કહે - કયાં ગયી ઉદરડો ? એલા, જમવા 
ચાલ; ભૂખ નથી લાગી ? 

ઉંદર કહે - એ, એં, એ! અમે તહિ જમીએ. 
અમને ખધાં જ પૂંછડિયી ઉંદર, જછ પૂંછડિયી 
ઉંદર' એમ કહીને ખીજવે છે. 

મા કહે-જ પાછો સુતારને ત્યાં ને એક 
પૂંછડી કપાવી આવ. ઉંદરભાઈ તી સુતાર પાસે 
ગયા ને વળી એક પૂંછડી કપાવી આવ્યા. 
હવે ઉંદરને પાંચ પૂંછડીઓ રહી. 

ખીજે દિવસે ઉંદરભાઈ સ્લેટ અને પેન લઈ ને 
નિશાળે ગયા. આઘેથી ઉંદરભાઈને આવતા 
જેઈ ને બધાં છોકરાં કહે - ઓ આવ્યા પેલા 
ઉદરભાઈ | ઉંદરની પાંચ પૂંછડીઓ જેઈ ને છોકરાં 
તો વળી ખીજવવા લાગ્યાં - 





પાંચ પૂ'છડિયી ઉંદર, 

ભાઈ, પાંચ પૂ'છડિયો ઉંદર ! 

પાંચ પૂ'છડિયી ઉંદર, 

ભાઈ, પાંચ પૂ'છડિયો ઉંદર ! 

ઉંદરભાઈ તો ખિનનયા ને હૉં, હોં, હૉં, કરતા 
ધેર આવ્યા ને પેટી ઉપર બેઠા. એની મા 
કહે -વળી શું થયું? હેં, હેં, હેં, કરીને રડે 
છે શાની ? 

ઉંદર કહે - મને બધાં “પાંચ પૂ'છડિયી ઉંદર, 
“પાંચ પૂ'છડિયી ઉંદર! એમ ક્હીને ખીજવે છે. 
મા કહે - જ પાછો સુતારને ત્યાં ને કપાવીને 
આવ એક પૂછડી, 

પછી તો ઉ'દરભાઈને ચાર પૂ'છડીઓ રહી. 
મા ક્હે-હવે જ નિશાળે, હવે તને કોઈ 
નહિ ખીજવે. 

પણુ પાછા ઉંદરભાઈ નિશાળે ગયા ત્યાં તો 
બધાંય ખૂબ ખુબ ખીજવવા લાગ્યાં. ઉ'દરભાઇઈ 


' તો પાછા મીટો રાગડી કાઢતા કાઢતા ધેર આવ્યા 


ને માં ચઢાવીને બેઠા. મા કહે - ચાલ ને 
હવે ખાવા? મોં ચડાવીને રું બેઠો છે? 
ઉંદર ક્હે- એં, એં, એં! અમને બધાં 
ખીજવે છે. હજી બધાં કહે છે કે “ચાર પૂંછડિયી 
ઉ'દર, “ચાર પૂંછડિયી ઉ'દર.' અમે હવે નિશાળે 
નહિ જઈએ! 

મા કહે-એમ તે થાય, બેટા ! એક પૂંછડી 
કપાવી આવ. 

ઉ'દરે વળી એક પૂછડી કપાવી. એટલે તી 
એને ત્રણુ જ પૂ'છડીઓ રહી. વળી પાછા ચૌરણી 
પહેરીને ને એમાં પૂ'છડીઓ સંતાડીને ઉ'દર- 
ભાઈ તિશાળે ગયા. 

ખધાં છીકરાં કહે - આજ તો ઉ'દરભાઈ ચોરણી 
પહેરીને આવ્યા છે! પણુ ઉ'દરભાઈ જ્યાં 
મૂતરવા ખેઠા ત્યાં તી બધાંય એની ત્રણુ 
પૂ[છડીઔઓ ભાળી ગયાં, 

ખધાં છીકરાં કહે - અહો ! આ તી 

ત્રણુ પૂ'છછડિયો ઉદર, 

ભાઈ, ત્રણુ પૂ'છડિયો ઉંદર ! 

ત્રણુ પૂ'છડિયો ઉંદર, 

ભાઈ, ત્રણુ પૂ'છડિયો ઉંદૃશ ! 





૬% 


ઉ'દર તો રીતો રીતી ભાગી જ ગર્યી અને 
ધરમાં આવીને કોઠી નીચે ભરાઈ ને એં, એ, 
એં! કરવા લાગ્યી. 

પછી તો ઉંદરે ત્રીજી પૂ'છડી કપાવી નાખી; 
તીય ખધાં ખીજવવા લાગ્યાં, પછી તી એને 
એક પૃ'છડી રહી. નાહીધોઈ ને ઉ'દરજી પાછા 
નિશાળે ચાલ્યા. મા કહે - હવે તને કોઈ 
નહિ ખીજવે. હવે તારે એક જ પૂંછડી છે. 

પણુ ઉ'દરભાઈ ને તો બધાંએ ખુબ ખીજવ્યા. 
ખધાં એક પૂ'છડીને અડે ને ખીજવે, 

એક પૂછડિયો ઉંદર, 

ભાઈ, એક પૂંછડિયો ઉદર ! 

એક પૂ'છડિયો ઉદર, 

ભાઇ, એક પૂ'છડિયો ઉદર ! 

ઉ'દરભાઈ તી પાછા મીટી પીક મૂકતા મૂક્તા 
ધેર્‌ આવ્યા. મા કહે-વળી રોતી રીતી 
આવ્યી? તને તે થયું છે શું ? 


ઉંદર ક્હે-ખા, બા! હજી મને ખધાં 
ખીજવે છે. કહે છે કે “એક પૂ'છડિયી ઉંદર, 
ભાઈ એક પૃ'છાડિયી ઉંદર ! ' ખધાંને એક એક 


પૂછડી છે તોય ખીજવે છે. 


મા કહે - તી, ત્યારે એક પૂ'છડી પણુ કપાવી 
આવ. 

પછો ઉદરભાઈ તી ખાંડા થઈ ગયા! 
ઉંદરભાઈ તી નિશાળે ચાલ્યા. તે કહે - હવે 
કયાંથી ખીજવશે ? હવે તો પૂ'છડી જ કયાં છે ? 
પછી નિશાળમાં ગયા ત્યાં તી ખધાં 
છોકરાં ઉંદરભાઈ ને ધેરી વળ્યાં અને પહેરણુ 
ઊંચું કરીને ખીજવવા લાગ્યાં, 

ખડી ઉદર, ભાઈ, ખાડી ઉ'દ૨, 

ખાડી ઉ'દ૨, ભાઈ, ખાંડી ઉ'દર્‌ ! 

ઉંદરભાઈ તી સ્લેટપેત ફેકીને ભાગ્યા. ધરમાં 
આવીને લાંબા થઈને સૂતા ને મીટી ભૈંક્ડી 
તાણીને રીવા લાગ્યા. 





મા ક્હે-હવે શું છે( હજીયે કેમ રીવા 
બેઠી છો? 

ઉંદર્‌ કહે - હજી પણુ મને તો ખધાં ખીજવે 
છે. એમ કહે છે કે “બાંડી ઉદર, ભાઇ, 
ખાંડી ઉંદર”! 

ઉંદરની મા ક્હે- જ ત્યારે, સુતાર પાસે 


જઈને એક પૂ'છડી પાછી સંધાવી આવ. 
ઉંદર તી સુતાર પાસે પૂછડી સંધાવવા ગયી. 
જ્ઈને કહે- સુતાર, સુતાર! મારી પૂંછડી 
સાંધી દે ને? 

સુતાર કહે કપાઈ ગયેલી પૂ'છડી તે કાંઈ 
સંધાતી હશે? જ, જ, પાછી જ. 

ઉંદર કહે - 

સાધ મારી પૂ છડી, 

નહિ તી વાસલો લઈ ને ભાગું; 

સાધ મારી પૂ છડી, 

નહિ તો વાંસલો લઈને ભાગું, 

સુતારે પૂ'છડી સાંધી દીધી નહિ એટલે ઉંદર 
વાંસલો લઈને ભાગ્યો. રસ્તામાં તેને એક 
કઠિયારી મળયી. તે બિચારા પાસે વાંસલી ન 
હતી તેથી તે દાંતે લાક્ડાં કાપતી હતી. ઉદર 
કહે - ભાઈ! દાંતે લાકડાં શા માટે કાપે છે ? 
આ લે ને મારી વાંસલી ! સારી મજતી છે. 
કઠિયારી વાંસલે વાંસલે લાકડાં કાપવા લાગ્યો, 
ત્યાં તો વાંસલી ભાંગી ગયો એટલે ઉંદર કહે - 
લાવ મારો વાસલો, 
નહિ તી લાકડું લઈ ને ભાગું; 

લાવ મારો વાસલો, 

નહિ તો લાકડું લઇ ને ભાગું, 

કઠિયારી વાંસલી તો કયાંથી આપે ? ઉ'દરજી 
તો લાકડું લઈને ભાગ્યા. આધેરીક ગયી ત્યાં 
તેણે એક ડોશી જેઈ ડીશી ચૂલામાં પગ 


ખાળીને રીટલી કરતી હતી. ઉ'દર ડોશી પાસે 


જઈને ક્હે - ડીશીમા, ડીશીમા ! મફતના પગ 
શું કામ ખાળી છો! આ લી મારું લાકડું; 
આ લાકડું બાળીને રૌટલી કરી, 

ડીશીએ તે લાકડું ચૂલામાં નાખ્યું. થોડી 
વાર થઈ ત્યાં તી લાકડું ખળી ગયું અને રોટલા 
પણુ થઈ ગયા. ત્યાં તો ઉંદરભાઈ આવીને કહે - 
ડીશી, ડીશી ! મારું લાકડું લાવ ને? 

ડીશી ક્હે-હવે તો ક્યાંથી પાછું આપું ? 
એ તી બળી ગયું ! 

ઉંદર કહે - 

લાવ મારું લાકડું, 

નહિ તો શોટલો લઈ ને ભાગું, 

લાવ મારું લાકડું, 

નહિ તો રોટલો લઈ ને ભાગું, 

એમ કહી ઉંદર તો રીટ્લી લઈને ભાગ્યો. 
ભાગતાં ભાગતાં એક કુભારની ભડ્ઠીએ ગયો. 
ત્યાં કુંભાર ખેઠી બેઠી ગારી અને દોણામાંથી 
દહીં ખાતો હતો. ઉ'દર કુભારને કહે - અરે 
ભાઈ! ગારી અને દહીં શું કામ ખાય છે? 
લે ને આ રીટલી? દહીં ને રીટ્લી ખા તો 
પેઠ ઠરે, 





કુંભારે તી રૌટલો ને દહીં ખાધાં ને હોઇયાં 
૬ 


ક્યા. ત્યાં ઉંદરભાઈ આવ્યા ને કહે - 


લાવ મારો રોટલો, 

નહિ તો દોણું લઈ ને ભાગું; 

લાવ મારો રોટલો, 

નહિ તો દોણું લઈ ને ભાગું. 

કુંભાર રીટલી કયાંથી આપે ? રોટલો તી પેટમાં 
પડયો હતી ! ઉદરભાઈ રીટલાને ખદલે દોણું લઈ ને 
ભાગ્યા. રસ્તામાં એક ભરવાડનું ધર આવ્યું. 
ભરવાડ પાસે દૂધ દોહવાનું ઠામ ન હતું, 
એટલે એ બિચારી ખાંડણિયામાં દૂધ દોહતી 
હતો. ઉદર તો તેની પાસે ગયી ને તેને 
કહે-ખાપુ | આવા ખાંડણિયામાં તે શીદ ને 
દૂધ દુહે છે! લે ને આ દોણું ! 


ભરવાડ તી દોણણું લઈને દૂધ દોહવા બેઠી. 
ત્યાં ભેંશ ભડકી અને દીણાને પાટુ માર્યું. દોણું 
ફુટી ગયું. એટલામાં ઉ'દર પાછો આવ્યી ને 
દોણું માગવા લાગ્યો. તે કહે - 


લાવ માચું દોણું, 

નહિ તો ભૅશ લઈને ભાગું; 

લાવ મારું દોણું, 

નહિ તો ભેંશ લઈ ને ભાગું. 

ભરવાડ કાંઈ દીણું આપે તેમ ન હતી એટલે 
ઉ'દરભાઈ તી ભૈશ લઈને ભાગ્યા. ભાગતાં 
ભાગતાં એક ખેતર આવ્યું, ક્ણુખી હળ હાંક્તી 
હતો. એના એક બળદ મરી ગયી હતી એટલે 
ખળદને બદલે એણે હળમાં એની માને જેડી 
હતી. ઉ'દર કણુબીને કહે - અરે ભૂંડા! આ 
શું કરે છે? માને હળે જેડાતી હરો ? 





કણુબી કહે - ભાઈ, શું કરું એક બળદ મરી 
ગયી છે ને ખીન્ના પૈસા નથી. ડીશીને 
જેડયા વિના ખેતર કેમ ખેડાય ? 

ઉ'દર કહે -લે ને ભાઈ! આ મારી. ભેંશ ! 
એ શા કામની છે? એને હળમાં જેડ ને 
ડીશીમાને પોરી આપ. 


ઇણુબીએ તી ડીશીને બદલે ભેંશને હળમાં 
જેડી ને ખેડવા લાગ્યી થોડુંક ખેડયું ત્યાં તી 
ભેશને તડકો લાગ્યો તે ભસ દઈ ને નીચે પડી 
ને મરી ગઈ. 


ત્યાં તી ઉ'દરભાઈ આવી પહોંચ્યા. આવીને 
%હે - મારી ભેંશ લાવ, 

છણુબી ક્હેં- ભાઈ! ભૈશ તો મરી ગઈ. 
હવે કયાંથી આપું ? 







ઉ'દર કહે - 







લાવ મારી 
નહિ તો ડીશ 


નહિ તો ડીશી લઈ 


પછી ઉ'*દર ડોશીને લઈને ભાગ્યો. ભાગતાં 
ભાગતાં એક ગામડાગામમાં આવ્યો. ચોરા 
પાસે બજણિયા રમતા હતા. 


ખજણિયાનો એક છોકરી દોરડા ઉપર ચડીને 
નાચતો હતો ને કૃદ્તો હતી. ત્યા ઉ'દરભાઈ 
જઈ પહોંચ્યા, 


છોકરાને અધ્ધર ચાલતી જેઈ ઉ'દર કહે - 
અરે ભાઈ! આટલા નાના છોકરાને તે કાંદ 
મારી નાખવો છે? ઉપરથી પડશે તી સૌયે 
વરસ પૂરાં થશે ! 


જ" "4 સ્ક 


ખનણિર્યી કહે - છોકરી ન નાચે ત્યારે શું 
તારી ડોશી નાચે ? 


ઉદર ક્હે-લે ને ભાઈ, મારી ડીશી. ચડાવ 


એને દોરડે; મારું શું જય છે? * 


બજાણિયે તો ડોશીને દોરડે ચડાવી, ડીશીમા 
બિચારાં ધ્રૂજ્તાં ધ્રૂજતાં દોરડે ચડયાં. પણુ 
ડીશી કાંઈ દોરડા ઉપર નાચી શકે ? ડોશીમા 
તી ધબ દઈને હેઠે પડયાં ને ત્યાં ને ત્યાં જ 


રામશરણુ થયાં ! 


ત્યાં તી ઉ'દરભાઈ તૈયાર જ હતા. ઉંદર 
કહે - મારી ડીશીને કેમ મારી નાખી ? 


ખનણિયી કહે - કેમ કેમ શું કરે છે ? દોરડેથી 
ડીશી પડીને મરી ગઈ એમાં હું શું કરું? 
ઉ'દર ક્હે- 

લાવ મારી ડોશી, 

નહિ તો દોલકું લઈ ને ભાગું; 

લાવ મારી ડોશી, 

નહિ તો ઢોલકું લઈ ને ભાગું. 


પછી ઉ'દરભાઈ બજણિયાનું ઢોલકું લઈ ને 
ભાગ્યા. ભાગતાં ભાગતાં એક નાની એવી ટેકરી 
આવી. તેના ઉપર જઈને ભાઈ બેઠા ને 
ઢોલકુ વગાડી ગાવા માંડયા: 
હીખ ઢીખાંગ, દવીખબ હીખાગ. 
પૂ'છડી સાટે વાસલો લીધો; 
હીખ હીખાંગ, દીખ હીંગ. 
વાંસલા સાટે લાકડું લીધું; 
હીબ હીખાંગ, હીબ ઢીખાંગ, 
લાકડા સાટે રોટલો લીધો; 
હીબ દીખાંગ, દીબ હીબાંગ. 
રોટલા સાટે દોણું લીધું; 
ઢીખ હીખાંગ, દીબ હીખબાંગ* 
દોણા સાટે ર્ભેશ લીધી; 
હીખ હીખાંગ, હીખ હીબાંગ, 
ભૅશ સાટે ડોશી લીધી; 
ઢીખ હીબખાંગ, દીખ હીખાંગ, 
ડીશી સાટે દોલકું લીધું; 
ઢીબ હીખાંગ, દહવીબ ઢીખગ. 
ઢીખ ઢીખાંગ, ઢીખ ઢીખાંગ, 
ઢીખ ઢીખાંગ, ઢીખ ઢીખાગ, 





ઉંદરભાઈ તો લહેરથી ગાતા હતા ને વગાડતા 
હતા. ત્યાં એક કાગડાભાઈ “કૉ કો? કરતા આવ્યા 
ને ઉ'દરભાઈ ને ઊંચે ઉપાડયા. 

પણુ ઉ'દરભાઈ તી તીય ઢોલકી વગાડતા ગયા 
ને ગાતા રહ્યા- 


રીખ ઢીખબાંગ, દીખ ઢીબાંગ; 
રીખ હીખાંગ, દીખ ઢીખાગ; 
હીખબ ઢીબાંગ, દીબ હીખાંગ; 
ઢીખ હીખાંગ,દીબ ઢીખાંગ9 





જ હંતો કાકી એક હતી ભત્રીજે. બન્ને જાણે વ સાચા મડા ઓ... ઓ... 
ણ જજ માનમાં નીકળ્યા. રામપુર કરતા ખંધા એમને મા કે ગયા. 
જેવું ગામ. જઈને જજમાનમાં ઊતર્યા. સ્મશાનમાં ક પ ક ખઉ જણ ને 
જજમાને તો માનપાન ૬ ધાં ને ગીરમહારાજને સેવાડચા. 
' ગયા હતા; માત્ર પાંચ જણા ત્યાં માળ 
[રમું કર્ય”. ને હતા. જ્જમાને બિચારે પૂળી સળગાવ્યો 
જક કં ર ર નૌ પ [7 દ્ન્ઝ સેડ ર] ન હો કોડ 91 જે બી 


 કાકાભત્રીજારએ ખાખરા ક ન ક્યું ન ને 
લાડવા વાળ્યા 

ભત્રીજે મિસ: કરવા લાગ્યા જુ ભાગ કેવ 

રીતે પાડવા ? લાડવી ભાંગીને ભાગ પાડવાનું 

ન કાક ક એમ 


ખાય મ” ત ખોલે તે ત્રણુ ખાય. 
કી મત્રીભે તી બીલ્યાચાલ્યા કઃ લાંબા 


ગયા | હીય તી! 
જજમાન પ ચાલી ક ખ્રાહ્મણુન 


જ લાડવા મળે ન 
માણસી ભેગા થયા ને ઠાઠડી તૈયાર 
[ભત્રીજાને તી કચકચાવીને ખાંધ્યા, 


ખીલે તી કે! એ તો 





કાકી મનમાં વિચાર કરે છે- બળી મરીએ 
તો કંઈ નહિ; લાડવા બે નથી ખાવા. ખાવા 
તો ત્રણુ ખાવા, તહિતર કાંઈ નહિ! 

ભત્રીજે વિચાર્યુ... માયો! આ તી ત્રણ 
લાડવા ખાવા જતાં સમૂળગા જીવતા જઇશું. 
છેવટે ભત્રીજે ખોલ્યી - એલા ભાગજે ! ત્રણુ 
તારા ને બે મારા. 


એમ કહ્યું ત્યાં તો કાકોભત્રીજે બંને ચિતા- 
માંથી ખેઠા થયા. પૈલા પાંચે જણા કહે - 
ભાગી એલા ! આ તી ભૂત થયા. પાંચે જણા 
જાય દોડયા ! 

કાકોભત્રીને તી દોડતા દોડતા જજ માનના 
કોઢિયામાં જઈ ને લાડવા ખાવા ખેસી ગયા; ત્રણુ 
કાકાના ને બે ભત્રીજના 9 





એક હતા મિયાં અને એક હતી વાણિયો. 
વાણિયો મિયાં પાસે રૂપિયા માગે. મિયાંની 
દાનત ખૌરા ટોપરા જેવી; એને પૈસા દેવાની 
સ્વપ્નેય વિચાર નહિ. વાણિયી ઉઘરાણીએ 
આવે પણ મિયાં આડાદોઢા જવાબ આપે. 
વાણિયો ઉઘરાણી કરીને થાકયો; ક્હી કહીને 
થાકચી; કહેવરાવીનેય થાકથી પછી કંટાળ્યી. 
એક દિવસ છાખમાં ચૌપડા લઈ ને મિયાંને 
ઘેર ગયી. જઈને કહે--છે ઈ ધરમાં? 
મિયાંતો છોકરી ક્હે- કેમ શેઠ! બાપુ તી 
બહાર ગયા છે. 

વાણિયો ક્હે - કેમ ગયા છે? 

છીકરી કહે - રળવા ગયા છે 

વાણિયી કહે - કયાં? 

છોકરી -સીમમાં લીંબીખળી લેવા ગયા 
છે. વાડામાં બાપુ લીંબીળીનાં ઝાડ વાવશે; 
તેના લીંબડા થશે ને એને લીંબીખી આવશે. 
લીંબોળીઓ અમે ખાશું ને એના જે ઠળિયા 
રહેશે તે ખાપુ વેચશે. તેના જે પૈસા આવે 
તેમાંથી વાણિયાનું દેવું દેવાનું છે. 

વાણિયી સમજી ગયો... આ મિયાંતા પૈસા 
છોઈ દ્િવિસ પતે એમ નથી. 

મિયાં ધેર આવ્યા. છીકરે ખધી વાત કરી. મિયાં 
ઇહે - ખરાબર ન કહ્યું. છેવટે પૈસા આપવાની 
વાત કરી ને? એટલુંય શું કામ કહેવું 'તું ? 
ત્યાં તો વાણિયી ધંવાંપૂંવાં થતો આવ્યી. કહે- 
આ કાકાના રૂપિયા કાઢી નાખી, નહિતર કોર્ટે 
ચડીશ ! 

મિયાં કહે - કીણુ ખેઠો ના પાડે છે ? બોલાવે 
ને પંચને પંચ જે ક્હે તે આપણે ક્બૂલ 


ન્ડ ૦ જડ ટિ 


છે. પંચ કહે તી રીક્ડા ખખડાવીને ગણી 


૧૦ 


પંચ આવ્યું. પંચ વિષ્ટિ કરવા મથ્યું, હામા 
હામા કરતાં સૌના સાઠ આપવાનું પંચે ઠરાવ્યું. 
મિયાં ક્હે-સાઠ રૂપિયા તો ખહુ થાય; કંઈ 
ઓછું કરી તૌ અબઘડી આપું. 

વળી પંચે હામા હામા કરી ખે આમ કાપી, 
ખે આમ કાપી, અડધા રૂપિયા કાઢી નાખ્યા. 
એટલે પછી રૂપિયા આખા ત્રીસ આપવાના રહ્યા. 
મિયાં કહે - હવે બરાબર છે. વાહ, પંચે કાંઈ 
ન્યાય તીળ્યી છે ! પંચ માબાપ સાચું છે. લયી, 
ત્યારે હમણાં જ આપું છું. આ દ્સ તો 
આપું છું; દસ અપાવીશ, ને દસમાં લેવું 'તું 
શું ને દેવું 'તું શું! આટલે દિવસે આટલું 
મોટું નામું સમજ્યા ત્યારે આટલી છૂટ તો 
મૂક્વી જ જેઈએ ના? 

વાણિયા સામે જેઈને મિયાંએ કહ્યું - જુઓ, 
શેઠજી! સાંભળી જઔ; પછી એ પ્રમાણે 
ચીપડામાં લખી નાખી. સાંભળો - 

સોના કયો સાઠ, 

અચ૨્ધા ગયા નાઠ, 

દસ દઉંગા, દસ દિલાઉંગા, 

ઓર દસર્સે કચા લેના ઓર રેના ! 

મિયાંની ચતુરાઈ જેઈ વાણિયો હસી પડયો. 
મિયાંનો છોકરી કહે - ખાપા ! જુઓ, વાણિયી 
હસે છે. 

મિયાં ક્હે-હસે જ તો. આજે તો 
નગદેતગદ મળી ગયા9 


પૈસા 


----- 


સોના સાઠ 








ચકીએ તી ક્ટ્રરિયી ફોડી નાખ્યો ને કુલડી 


ઉતારી ધરમાં ગઈ. જ્યાં રાંધણ્‌યામાં જઈને 


એક હતી ચકી ને એક હતો ચકી. ચકી લાવી ખીચડી સંભાળવા જય ત્યાં તો તપેલીમાં 
ચોખાની દાણી ને ચકી લાવ્યો દાળનો દાણી, ખીચડી ન મળે ! 


ચક્લીએ તો એની ખીચડી રાંધી. ચુલે ખીચડી 
મૂકીને ચક્લીખાઈ પાણી ભરવા ગઈ. ચક્લાને 
ચક્લી ગઈ એટલે ચક્લાભાઈ તો કાચીપાકી 
ખીચડી ખાઈ ગયા. ચક્લીને ખબર ન પડે 
એટલે ચક્રાભાઈ તી આંખે પાટા ખાંધીને સૂતા. 
ત્યાં તી ચક્લીખાઈ પાણી ભરીને આવ્યાં, 
ચક્લાએ તો અંદરથી ખારણાં વાસી દીધાં હતાં. 
ચકી કહે -ચકારાણા ! જરા બારણાં ઉઘાડો. 
ચકો ક્હે- મારી તી આંખી દુખે છે તે હું 
તી પાઠો ખાંધીને સૂતો છું. તમે હાથ નાખીને 
ઉઘાડી. 

ચકી કહે -પણુ આ બેડું કોણુ ઉતારશે ? 


ચકો ક્હે-ક્ટ્ટરિયી ફોડી નાખી ને કુલડી 
ઉતારી ધરમાં આવો. 


ચકી કહે - ચકારાણા, ચકારાણા ! આ ખીચડી 
છોણુ ખાઈ ગયું $ 

ચછો કહે - અમને તી કાંઈ ખખર નથી. રાજાની 
કૂતરી આવ્યો હતી તે ખાઈ ગયી હશે. 
ચકલી તી રાજ પાસે ફરિયાદે ગઈ. જઈને 
કહે - રાજજી, રાજાજી ! તમારી કાળયી કૂતરી 
મારી ખીચડી ખાઈ ગયી. 

રાજા કહે - બીલાવી કાળિયા કૂતરાને. ચક્લીની 
"ખીચડી કેમ ખાઈ ગયી? 

કૂતરી કહે - મેં ચક્લીની ખીચડી ખાધી નથી. 
ચકાએ ખાધી હશે ને ખીટું ખીલતી હરે. 
રાજ કહે - બીલાવી ચકાને. 

ચકો આવ્યી ને કહે - મેં ખીચડી નથી ખાધી. 
કૃતરાએ ખાધી હશે. 








રાજ કહે -એલા, [સપાઈ કયાં છે આ ચક્લાનું 
અને ફકૂતરાનું ખેઉનું પેટ ચીરો, એટલે જેણે 
ખીચડી ખાધી હશે એના પેટમાંથી નીકળશે. 
કૂતરી કહે - ભલે, ચીરી મારું પેટ; ખાધી હશે 
તી નીકળશે ના? 

પણુ ચકલી બીનો. ખીચડી તો એણે જ ખાધી 
હતી. એ તો ધ્રૂજવા માંડયો અને ખોલ્યો-- 


ભાઇધસાબ ! ખીચડી તો મેં ખાધી છે. એક 


ગુની માફ કરી. 

રાજ તો ખિજયી એટલે એણે ચક્લાને કુવામાં 
નંખાવ્યીઃ 

ચક્લી તો કૂવા ઉપર બેઠી બેઠી રીવા માંડી. 
ત્યાં એક ગાયોની ગૌવાળ નીક્ળયી. 

એ ભાઈ ગાયીના ગોવાળ, 

ભાઈ | ગાયોના ગોવાળ! 

મારા ચકારાણાને કાઢે તો 

તને ખીર ને પીળી ખવરાવું. 

ગાયીનો ગૌવાળ કહે - ખાપુ ! હું કાંઈ નવરી 
નથી તે તારા ચક્લાને કાઢું. હું તો મારે આ 
ચાલ્યી. 

એમ કહીને ગાયોની ગૌવાળ તી ચાલ્યી ગયી. 
ચકલી તો કોઈ નીકળે એની રાહ જેતી બેઠી, 
ત્યાં ત્યાંથી ભેંશોનો ગૌવાળ નીકળ્યો. ચકલી 
ક 

એ ભાઈ ભેંશોના ગોવાળ, 

ભાઈ ! ભૈશોના ગોવાળ |! 

મારા ચકારાણાને કાઢે તો 

તને ખીર ને પોળી ખવરાવું, 

ભેંશોનો ગોવાળ કહે - હું કચાં નવરી છું તે 
તારા ચકારાણાને કાહું ? 


એમ ક્હીને ભેંશોનો ગૌવાળ પણુ ચાલ્યી 
ગયી. 


શ૪ 


ચકી તો વળી કોઇની વાટ જેતી બેઠી ત્યાં 
બકરાંતો ગૌવાળ નીક્ળયી. ચક્લી બકરાંના 
ગૌવાળને કહે - 

એ ભાઈ બકરાંના ગોવાળ, 

ભાઈ ! બકરાના ગોવાળ 

મારા ચકારાણાને કાઢે તો 

તને ખીર ને પીળી ખવરાવું, 

બકરાની ગૌવાળ કહે - હું કાંઈ નવરી નથી તે 
તારા ચકાને કાઢું. હું તો મારે આ ચાલ્યી, 
એમ કહીને બકરાંનો ગૌવાળ પણ ત્યાંથી ચાલ્યો 
ગયી. 

ચક્લી તી બેઠી. ત્યાં સાંઢિયાની ગૌવાળણુ 
નીકળી. ચકલી કહે - 

એ ખાઈ સાંઢિયાની ગોવાળણુ, 

ખાઈ! સાથ્યાની ગોવાળણુ ! 

મારા ચકારાણાને કાઢે તો 

તને ખીર ને પીળી ખવમરાવું, 

સાંઢિયાની ગોવાળણુને ચકલીની દયા આવી 
એટલે એણે ચક્લાને કૂવામાંથી કાઢચો, 
ચકલી કહે - ચાલી બહેન ! હવે ધેર જઈ ને 
ખીર ને પૌળી ખવરાવું. * 

ગૌવાળણુ તો ધેર આવી. 

ચક્લીએ તી ખીર ને પીળી ખંતથી કર્યાં, પણુ 
ચક્લી લુચ્ચો હતો, એણે તો એક લોઢી તપા- 
વીને લાલચીળ કરી. ને જમવાનો વખત થયી 
એટલે ચકાએ લાલચીળ લૌીહી ઢાળીને કહ્યું - 
લયી ગૌવાળણુબાઈ ! આ સૌનાને પાટલે બેસી. 
ગીૌવાળણુ તી સૌનાને પાટલે બેસવા ગઇ 
ત્યાં તો વાંસે દાઝી ! બિચારી બોલતી બીલતી 
ભાગી - 

ખીર ન ખાધી, છું તો દાઝી ! 

ખીર ન ખાધી, છું તો દાઝી |9 


કાગડો અને ઘઉનો દાણો 





ક 
હુ 


એક ખેડૂતની સ્રી એક વાર ગામને પાદર 
ઘઉં સાફ કરતી બેઠી હતી. એટલામાં એક 
કાગડો આવ્યી અને સૂંડલીમાંથી એક દાણી 
લઈ ઝાડ પર બેઠો. ખેડૂતની સ્ત્રીને બહુ ખીજ 
ય કે 1-4 દું ચડી એટલે કાગડાને એક એવો તો પથરો માયો 
જુ. પેન: અ કેકાગડી “કો કો? કરતો ઝાડ પરથી નીચે 











ભરાયી. ખેડૂતની સ્ત્રી એક્દમ કાગડા પાસે ગઈ 
અને તેને પાંખથી પકડીને કહે - મારો ઘઉનો 
દ પકડ કાર નહિતર હમણાં જ મારી નાખું. 
ડુ જે - મહેરબાની કરી છોડી દે; હું તારો 
ા રી હમણાં જ અ! ફેટ 4" 


ઝાડ, ક! દાણી» ન 

ઝાડ ક્હે-હું તી નહિ દઉ. 

પછી કાગડો સુતાર પાસે ગયે. કાગડી ક્હે- 
જ તે ઝાડે કાપ, 


છી કાગડી ગયી રાજ પાસે. 
ઈને કાગડી રાજને કહે - 
રાજા, રાજા ! સુતાર દંડ, 
સુતાર ઝાડ કાપે નહિ, 
ઝાડે મારો દાણો લીધો, 
માગું છું પણુ આપે નહિ, 
રાજા કહે -હું તો કાંઈ સુતારને દંડતી નથી. 


જાજન પાસે 


પછી કાગડો ગયી રાણી પાસે. જઈને રાણીને 
કહે - 
રાણી, 
૨1જ સુતાર દંડે 
સુતાર ઝાડ 
ઝાડે મારો દાણુ 
માગું છું પણુ આપે નહિ 
રાણી કહે - હું તી કાંઈ રાજથી | રેસાત 

પછી કાગડો ગયી સાપ પાસે. સાપ પાસે 
જઈને કાગડી ક્હે- 

સાપ, સાપ! રાણીને ડસ. 

શાણી રાજથી રિસાય નહિ, 

રજા સુતાર દંડે નહિ, 

સુતાર ઝાડ કાપે નહિ, 

ઝાડે મારો દાણો લીધો, 

માગું છું પણુ આપે નહિ, 

સાપ કંહે-છું તી કાંઈ કોઈને ડસતો નથી. 
પછી કાગડી ગયો ધીકા પાસે. જઈને ધોકાને 
કહે -- 

ધોકા, ધોકા ! 
સાપ રાણીને 


રણી | રાજાથી રિસા. 
નહિ, 


કાપે નહિ, 
લીધો, 


સાપ માર. 





ધોકો સાપ મારે તહિ, 
ક શ્રેણીને ૨ ચે નહિ, 


ગું છું પણુ કાછ નહિં સુતાર ઝાડ કાપે નહિ, 
ધોકો કહે - હું તો કાંઈ સાપને મારતો નથી. ઝાડે મારો જ્હા લીધો, 
પછી કાગડી ગયી આગ પાસે. જઈને આગને કા છુ આ જ પ 
રડ ન ર 
આગ, આગ! ધોકો બળ, 
ધોકો સાપ સૈ નહિ, 
સાપ રાણીને ડસે નહિ, 
રાણી ર૨1જાથી રિસાય નહિ, 
રાજા સુતાર દંડે નહિ, 
સુતાર ઝાડ કાં નહિ, સમુંદર આ 
ઝાડે મારી દાણ; લીધો, આગ ધોકો 
જું પણુ આપે નહિ. ધોકો સાપ 
આગ ક્હે- હું તૌ કાંઈ ધૌકાને ખાળર્ત હે 
નથી. રાણી રાયા રિસાય નહિ, 
પ કાગડો ગયી સમુંદર પાસે. જઈને રાજા સુતાર દંડે નહિ, 
સુતાર ઝાડ કાપે નહિ, 
ઝાડે મારી દાણો લીધો, 
માગું છું પણુ આપે નહિ, 





પ 
ઝાડે 


નરે આગ” બાયે [જઃ 
અ ધોકો ખાળે નહિ, 


સાપ પ ચાહી ડસે નિ 
થી પ નહિ; 


ના 5 કાપે રિ 
ઝાડે મારો દાણો લીધો, 


સાંભળ્યું કે તરત જ 

દરને ખાવા દોડી. ઉંદર બિલ્લીને આવતી 
ય ટોર કાપવા દોડયી. કપાવાની બીકે 
દોરડું હાથ ને બાંધવા લાગ્યું. હાથી ખંધાવાની 
મીકૈ સમુંદર ઉલેચવા લાગ્યી. સમુંદર ઉલેચાવા 
્ાગ્યો એટલે એ આગ ઓલવવા ગયી. આગ 
ત ઊલવાવા ક વ તૈ ધોકો ખાળવા 


સાપને માર લાગ્યી એલે તત મરી ડસુવ 
ડર્ય અ સાષની બીક પ મેટલ 


સુ સ ર આવતી જી પ છો કાગ ન 
આપી દીધી ! ન કાગડી ધઉનો જ લઈ ને 





સાત ભાઈ વચ્ચે એક બે'તડી. ખહેતનું નામ 
સૌનખાઈ. ભાભી સાથે સૌનબાઈ ધૂળ લેવા 
ગઈ સૌનખાઈ ખૌદે ત્યાં સૌનું નીકળે અને 
ભાભી ખોદે ત્યારે ધળ નીકળે. ભાભીએ 


બપ 
૬ 


ધૂળનો સૂંડલી ભયો ને સોનબાઈએ સોનાનો 
સૂંડલી ભર્યો. 

સૌનખાઇના સૂંડલામાં સોનું જેઈ ભાભીને તો 
અદૈખાઈ આવી. પૌતાની સૂંડલી માથે ચડાવીને 
તે ચાલવા મંડી. સૌનખાઈ ડહે- ભાભી, 
ભાભી! આ સૂંડલી ચડાવો ને? 

ભાભી ક્હે-ચડાવ ને તારી મેળાએ (હ તો 
કાંઈ ચડાવતી નથી. એમ કહીને ભાભી તો 
ચાલતી થઈ ગઈ 

સૌનખબાઈ તૌ એકલી રહી. સૂંડલી ચડાવવા 
ઘણી જ મહેનત કરે પણુ કેમે કરીને ચડે 
જ નહિ. ત્યાં તો એક ખાવી નીકળયી. ખાવો 
કહે -એલી, એટલું બધું ખળ શું કામ કરે 
છે? લે સૂંડલી ચડાવું, 

બાવાએ તો સૂંડલો ચડાવ્યી એટલે સૌનતખબાઈ 
ધર ભણી ચાલી. પણુ ત્યાં તી ખાવી એની 
વાંસે દોડયો ને એને ખાંધે બેસારીને પૌતાની 


સાથે મઢીએ લઈ ગયી. 


સ ૧૧ 
“% હ ક ય 
શ દો કી & 1 [| ઠો જી દો 
બદ "પક 5 દ નહ પ હ મે જ્જ 
“6 1..ેપ. ન. ઉ, ભ 
મન કે પહ પે કે પે કુ ૬ 5 પક વાઇ ર પડ હે 
જ જુર૪6ૂ 
નાળ 


ખાવી તો એની સાથે પરણ્યી. એને ચારપાંચ 
છોકરાંયે થયાં. ખાવો તો જત્રાએ નીકળયી. 
સાથે સૌનબાઈ ને એતો છોકરાં; ગામોગામ 
ફરે, સૌતબાઈ ને ગામમાં લોટ માગવા મીક્લે 
ને પોતે ગામ ખહાર ખેસે ને છોકરાંને સાચવે. 
એમ ફરતાં ફરતાં સૌનબાઈ ઘણે વરસે પોતાના 
ખાપના ગામમાં આવી. ખાવે તો હંમેશની 
પેઠે સીતબાઈ ને ભીખ માગવા મીક્લી. સોન- 





ખાઈ ધેર ધેર ફરે છે અને ભીખ માગે છે... 
દંતા શેઠને સાત રીકરા; 

સાતે ઉપર સોનખાઈ બે'ની. 

મોતીડાં વીણુતા જેગીડૅ ઝાલી; 

ખાઇ, ખાઈ! ભીખ ઘો ને? 

આમ ખબૌલતી જય છે ને ફરે છે. કોઈ બટકુંક 
રોટલો આપે છે, તો કોઈ ચપટીક લીટ આપે 
છે. એમ ફરતાં ફરતાં સીનબાઈ પોતાને જ 
ધેર ગઈ ને ખીલી... 


દંતા શેઠને સાત રીકરા; 
સાતે ઉપર સોનખબાઈ બે'ની, 
મોતીડા વીણુતાં નેગીડે ઝાલી; 
બાઇ, ખાઈ! ભીખ ઘો ને? 


સૌનખાઈ ખોલી ત્યાં તો ઘરનું બધું માણુસ 
ભેગું થઈ ગયું ને કહે -ખાઈ, ખાઈ! શુ' 
બીલી? ફરીને બોલ જેઈ એ. સૌોનખાઈ ફરીને 
ખીલી... 


ખધાં કહે -આ તી આપણી સૌનખાઈ જ ન 
હોય ! સૌનબાઈ ને તો સૌએ ઓળખી. સૌન- 
ખાધ્નાં તી સૌએ દખડાં લીધાં ને ખવરાવી- 
પિવરાવીને ત્યાં જ રાખી. 

બાવે તૌ સૌતબાઈની ઘણી વાટ જેઈ પણુ 
સૌનબાઈ પાછી આવી નહિ. બાવી કહે - 


ચાલ ને ત્યારે સૌનબાઈને ગૌતવા જ્નઉં!ઃ 


ખાવો તૌ બગલમાં ઝોળી નાખી સૌનખાઈ ને 
શોધવા નીક્ળયી. બાવો ધેર ધેર ભીખ માગતી 
જાય છે ને ખીલતી નજય છે.. 

ટેસરક ટીલડી ચોડી ણ. 

મસરક માથાં ગૂંથ્યાં છે; 


૨૦ 


ધરે ખાળકડાં રુએ છે; 

જેગીડો વાટ જુએ છે. 

ફરતાં ફરતાં ખાવો સૌનબાઈને જ ધેર 
આવ્યો ને બીલ્યી... 
ટસરક ટીલડી ચોડી 
મસરક માથાં ગુંથ્યાં 
ઘરે ખબાળકડાં રુએ છે; 
જોગીડો વાટ જએ છ. 


ત્યાં તી ધરનાં માણુસૌ ભેગાં થઈ ગયાં 
ને ક્હે-આ તો ઔલ્યો ખાવો! સૌનબાઈ ને 
લઈ ગયો હતો એ જ! * 

ખધાં ક્હે-ખાવાજી શું ખીલ્યા? ફરી વાર 


છે; 
છે; 


ખોલો બેઈએ ? 


ખાવી ફરી વાર ખીલ્યો... 
ઢટસરક ટીલડી ચોડી * 
મસરક માથાં ગરંથ્યા 
ધરે ખાળકડાં રએ 
નોગીડી વાટ જએ છે. 

બધાં કહે -ઠીક છે; આ બાવાને તી એક 
વાર્‌ પાંસર્‌ી કરીએ ! 

પછી સૌ કહે - બાવાજી! આવો આવો. આ 
તમારું સાસરું છે. લયી, હમણાં સીૌનબાઈ ને 
વળાવીએ છીએ. 
બાવાને તી કૂવા ઉપર ખાટલો ઢાળી એના ઉપર 
પાથરણું પાથરી બેસવાનું કહ્યું. બાવાજી જ્યાં 
ખાટલા ઉપર ખેસવા જય ત્યાં તી ભસ દઈને 
કૂવામાં પડી ગયા, ને રામ ખોલી ભાઈ રામ ! 
પાદર જઈ ને સૌનખાઈ પૌતાનાં છોકરાંને લઈ 
આવી. પછી સોનબાઈની ભાભીને નાક-ચીટલી 
કાપીને અવળે ગધેડે ખેસાડી કાઢી મૂકી; ને 
સૌતખાઈએ ખાધું પીધું ને મોજ કરીબ 


ફ 
હ 


છે 
છે 





કફકબાપ। એ ક્હેતી ગઈ-જરા ખીચડી સંભાળજે, 
6૦ દાઝી ન જય. ચકલી કહે - ઠીક. 


એક હતો ખ્રાહ્મણુ, એને એક હતી દીકરો. 
ખાપદીકરી એકં દિવસ પરગામ જવા નીક્ળ્યા. 
રસ્તામાં બંને ભૂલા પડયા, ચાલતાં ચાલતાં 
મીટું જંગલ આવ્યું. તેમાં એક ડાક્ણુનું ધર 
હતું. બંને જણાને ભૂખ લાગી હતી તેથી 
તેઓ તે ધરમાં ગયા, પણુ ઘરમાં તો ડાકણ 
બેઠી હતી. તેને જેઈ ને ખાપદીકરી બંને જણા 






ર 


ખૂણામાં * એક કોઠી પડી હતી તેમાં સંતાઈ ગયા. 


ખપૌર થયા એટલે ડાક્ણુ બહાર ગઈ અને એક 
મીટો દૃધતો હાંડી લઈ આવી. પછી ડાકણે 


તેનો દૂધપાક બનાવ્યી ને કોઠી પાસે ઠરવા 
મૂઝયી. 

દીકરાને ખહુ ભૂખ લાગી હતી; ખાવા માટે 
તે ધણો ઉતાવળી થયો હતી. દ્ધપાક જેઈ ને 
તેના મૉંમાં પાણી આવ્યું, ને ખાપને કહેવા 
લાગ્યો - બાપા ! હવે તો રહેવાતું નથી. હું તો 
બહાર નીકળીને ખાઉ છું. ભલે મને ડાકણુ 
મારી નાખે! 

બાપ કહે - ઠીક ત્યારે. હળવે હળવે કોઠીમાંથી 
બહાર નીકળ ને ડાકણુને ડાખે પડખે ખેસીને 
ખા. આ ડાક્ણુ ડાખી આંખે ખાડી છે એટલે 
તને દેખશે નહિ. 

દીકરી કહે - ઠીક. પછી દીકરી બહાર નીક૪યી. 
ભૂખ લાગી હતી તેથી ખાવા માટે તે ઉતાવળી 
થઈ ગયૌ હતી. એક્દમ દુધપાકમાં હાથ નાખી 
જ્યાં ખાવા ગયી ત્યાં તો દૃધપાક ઊનો હતી 
તેથી તે ખૂબ દાઝયી અને ફૂંકૂં કરી ફૂંક્વા 
લાગ્યી. 

ડાકણે અગાઉ કદી ફૂંકું એમ સાંભળેલું ન હતું 
તેથી તે એક્દમ બીની. તેના મનમાં થયું - 
આ મારા ઘરમાં કોણુ આવ્યું હશે? નક્કી 
આ તી ડફૂંફંબાપા છે; આ તો કોઈ મોટો 
રાક્ષસ લાગે છે! 

તે એક્દમ ધર છોડીને નાઠી. રસ્તામાં તેને 
શિયાળ મળ્યું, શિયાળ કહે - ખાઈ! આમ 
દોડતાં દોડતાં કયાં જઔ છો? 

ડાક્ણુ ક્હે -અરે ભાઈ! શી વાત કહું ? મારા 


છ 


ઘરમાં તી કોક હૂંટૂં? એમ ખીલે છે. હું તો 


કર્‌ 


ખૂહું જ બીઉં છું છું. ધરમાં મજતી દૂધપાક 


રાખ્યો છે પણુ અંદર જતાં જ બીક લાગે છે, 


શિયાળ કહે -અરે ખે'ન ! એમાં બીઔ છો શું? 
ચાલી, હું તમારી સાથે આવું. ડડાક્યુને ધેર તે 
કોણુ હીય ? તમારાથી તો સૌ કોઈ બીએ ! 
ડાકણુ અને શિયાળ પાછાં ચાલ્યાં. બન્ને ઘરમાં 
આવ્યાં. શિયાળે ચારેકોર જેયું તો કીઠી પાસે 
કે ધરમાં કોઈ ન હતું, માત્ર કોઠીમાંથી ફૂંકું 
અવાજ આવતી હતી. દાઝેલી દીકરી હજી 
કુંકો મારતી હતો. 

શિયાળ ક્હે-હં અં... ! કંધ્છ લાગે છે ખરું; 
પણુ મને તપાસ કરવા દે. એમ કહીને તે 
કોઠી ઉપર ચડયું અને તેમાં ઊતરવા લાગ્યું. 
કોઠીમાં શિયાળની પૂંછડી ગઈ એટલે ખાપે તે 
જેરથી ખેંચી ને આમળી, 


શિયાળ તી ચીસેચીસ પાડવા લાગ્યું; તે કહે - 
ઔ ખાપ રે! કોઠીમાં તો આમળિયીબાપો 
છે! ભાગો રે ભાગી! આ તો ડૂંડૂંબાપાની 
મીૌટો ખાપી લાગે છે! ખીક્માં ને બીકમાં 
શિયાળે ખૂબ જેર કર્યું" એટલે તેની પૂંછડી તૂટી 
ગઈ ગભશાઈને તે અને ડાક્ણુ જીવ લઈને 
નાઠાં ! પછી ખ્રાહ્મણુ ને તેનો દીકરી ખહાર 
આવ્યા ને દૂધપાક ખાઈ ને નિરાંતે ધેર ગયાટ્ 








એક હતો કાગડો, તે રીજ નદીકાંઠે નય અને 
બગલા સાથે ખેસે. એમ કરતાં બંને ભાઈબંધ 
થયા. બગલો માછલાં પકડે અને કાગડાને 


ખવરાવે. બગલી નવી નવી રીતે ને નવાં 
નવાં માછલાં પકડે. કાગડાને તો રીજ નવાં 
નવાં ભોજત મળે. 






બગલી આકાશમાં ઊડે, ઊંચો ઊંચો ઊડે; 
નીચે નજર રાખે ને માછલું દેખી સરરર 
કરતો સરકે; લાંબી લાંબી ચાંચ પાણીમાં 
નાખે ને પગ ઊંચા કરે, ને પટ દઈ ને 
માછલું પકડે ને કાંઠે આવે. 

કાગડો રીજ રોજ આ બધું જએ, ને એનેય 
એમ કરવાનું મન થાય. તે મનમાં કહે - ચાલ 
ને, આપણેય એમ કરીએ ! એમાં મોટી શી 
વાત છે ઊંચે જવું, નીચે નજર રાખવી, 
માછલું દેખી નીચે આવવું, ને ચાંચ લંખાવી 
પાણીમાં નાખવી, ઊંધે માથે થવું ને પગને 
ઊંચે રાખવા. માછલું નહિ પકડાય તો જશે 


ક્યાં? કાગડી તી આકાશમાં ઊડયો; ઊંચો 
ઊડયી પણુ કાગડાભાઈ તે કેટલું ઊડે ? 
ત્યાં તો પાણીમાં માછલું દેખાયું. કાગડાભાઈ 


ઝડપ દઈને હેઠે ઊતર્યા, પગ ઊંચા રાખ્યા 
ને ચાંચ નીચે જરી ઝટ લઈને માછલું લેવા 
ગયા, પણ ત્યાં તી માછલું ખસી ગઢું ને ચાંચ 
લીલમાં ભરાઈ ગઈ ! પગ ઊંચા રહી ગયા ને 
ભાઇસા'બ તરકફડવા માંડયા. ધણી મહેનત કરે 
પણુ માથું ઊંડું ઊંડુ ઊતરતું જય ! 

ત્યાં બગલી આરવ્યી. ખગલાને દયા આવી ને 
કાગડાને માંડમાંડ ખેંચીને ખહાર કાઢયો. પછી 
કાગડાને ખગલાએ કહ્યું -ભાઈ! 

કરતા હો સો કીજિયે, 
ઓર ન જીજે, કગ! 
માથું રહે શેવાળમાં 

ને ઊંચા રહે બે પમ! 
કાગડો તે દિવસથી સમજી ગ 
ચાલે ચાલવું ભૂલી ગયી 9 


૬ ૬ જ 


[ ને બગલાની 





આ નાનકડા પુસ્તકમાં જે બાળવાર્તાએ 
આપેલી છે તેમાં કળા છપાયેલી છે, તાત્ત્વિક 
બોધ અદશ્ય રૂપે વસે છે, જનસ્વભાવનું 
મૂક વર્ણન છે ને મુગ્ધ બાળકોને આશુતોષ 
આહલાદ ઓતપ્રોત છે; તેથી જ શિક્ષકને 
તે ઉત્તમ મદદગાર છે. અનુભવી અને 
ઉત્સાહી શિક્ષકોને એટલી જ પ્રાર્થના છે 
કે આ વાર્તાઓ સુધારવા પ્રયત્ન કરશો 
નહિ. આ વાર્તાઓનું ધ્યાન કરો, ધ્યાનથી 
તદાકાર થાઓ અને પછી જે તમને 
સ્જુરે તે બાળકો પાસે મૂકજો. આ વાર્તાએ 
શાસ્રનો સંયમ પાળતી નથી, પણ તેની 
અંદર એક સ્વાભાવિક સંયમ હોય છે. 
પાપીને ધિક્કાર્યા વગર પાપપુણ્યનો ભેદ 
બતાવે છે, અને સમાજસેવાના ઉચ્ચ 
આદર્શનો ખ્યાલ આપતાં વિશ્વવ્યાપી 
પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે છે. આ વાર્તાઓ યાત્રા- 
ળુઓની માફક દેશાંતરમાં ફરે છે, અને 
જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં પ્રેમધર્મ સ્થાપિત 
કરે છે. 
કૉકા કાલેલકર 


લ્યો આ બાળવાર્તાઓ!.-તમે તે બાળકોને 
ક્હી સંભળાવજો. બાળકો હૉંશે હૉંશે 
વારવાર તે સાંભળશે. જોજો, વાર્તાઓ 
સુંદર રીતે કહેજો; વાર્તા કહેવાની ઢબે 
ક્હેજો; લહેકાથી ક્હેજો; રસથી કહેજો. 
કોઈ કોઈ વાર વાર્તાઓ વાંચી પણ સંભ- 
ળાવજો. જેવડાં બાળકો હોય એવી વાર્તા 
પસંદ કરજો. ભાઈ ! એક વાત ના કરતા. 
વાર્તાઓ બાળકોને ગોખાવશો નહિ; તેમની 
પાસેથી ક્ઢાવશો નહિ; પરીક્ષાને માટે 
તેમને તે ભણાવશે! નહિ. 

તમ્‌:જાતે- જ અનુભવજે કે વાર્તાઓ કેવી 
જાદઈ લાકડી છે. તમારે બાળકો સાથે 
પ્રેમ બાંધવો હોય તો વાર્તાથી પગ માંડજો. 
તમારે બાળકોની અભિમુખતા સાધવી 
હોયતો વાર્તા પણ એક સાધન છે. મોટા 
પંડિત થઈને વાર્તા કહેશો નહિ; જ્ઞાન 
આમવ્રા બેસશો નહિ; તટસ્થ રહીને કહેશો 
નહિ. વાર્તામાં તમેન પોતે નાહજો અને 
બાળકોને નવડાવજો. 

ગિજુભાઈ 








